PLANT Y TLOTTY. 


( Geiriau Cantata ab wasanaeth Corau. Plant.) 
Rhodda Pwyllgor. Eisteddfod. Carmel, Teeherbert wobr 
eo 10p. amy gerddoriaeth oreu arnynt Nadolig, 1878. 
Beirniad, Mr. D. Jenkins, M. B. U. C, W, 


RHIF l. 
CYDGAN— M0LAWD DYNGARWCH, 
O molwn ddyngarwch yn uchel ein llef, 
Hyn yw gim dyledswyddi gyd, 
Hon ydyw y dduwies anfonodd y Nef 
I noddi amddifaid y byd: 
Pan guddiwyd ein cysur dan gwrlid y bedd, 
A ninau a'n llygaid yn lli; o 
Sisialodd dyngarwch mewn geiriau o hedd, 
Fod cartref a nodded i ai. 


RHIF 11, 
UNAWD—IEUAN, 
“Hawdd yw canu mawl dyngarwch 
O dan nodded aden heddwch, 
Am ei thyner ofal am 
blentyn bychan fu yn cwyno 
Heb un glust yn gwrando arno, 
Wedi colli tad a mam, 


Ond er hyny hawddach wylo 
Pan ddaw awel adgof heibio 
O'r hen fynwent werdd gerllaw ; 
Cofio pwy sydd yno'n huno, 
Colio pwy fu'n fy nghofleidio 
Sydd yn trei'r llawenydd draw, 


RHrr III. 
o UNAWD—MARTHA, 
D'wedwch imi beth yw hawddfyd 
Yn y byd lle rwyf yn byw? 
Gwn o'r poreu beth yw adfyd, 
Peth cynefin imi yw; 
Gwyddwn gynt beth oedd llawenydd 
Yn gorlanw'm calon iach; 
Ond aeth heibio mewn ystormydd, 
Pan yr oeddwn blentyn bach, 


Gwelais dad a mam yn gwenu 
Ar eu geneth) fechan gu! 
Clywais dad a mam yn canu 
Yn y dyddiau dedwydd fu; 
Ond mi welais)wedi hyny, 
Fedd yn cauad arnynt hwy: 
Gwelais ddydd fy amddifadu, 
Ac ni welais wynfyd mwy, 


Teimlais beth oedd gorfod myned 
Dros hen drothwy'r bwthyn tlws; 
Teimlais wedyn beth oedd cerdded 
Gyda'm cwyn o ddrwsi ddrws 
Ond mi deimlais law dyngarwch 
Yn fy arwain i'r lle'r wyf; 
Ac mi ganaf ddiolchgarwch 
Am gael nawdd yn Nhloty'r Plwyf. 


RHIF IV—CYDGAN, 
Fel Mai yn hardd wisgo y coedydd, 
A Hydref yn gwywo y dail, 
Mae galar a bysedd llawenydd 
Yn taro pob tamt ar yn ail; 
7 Ond nodau llawenydd sy'n taro pob clyw, 
Wrth ganu Íod Tad yr amddifaid yn fyw, 


RHIF V, 
UNAwD Gwen Fach, 


O mami, mami anwyl, 
Pa le, pale mae hi? 
Nidjydyw yn fy ymyl 
I $ychu'm dagraui; 
ae yma fam ! na, na, mae hon 
Yn chwerthin am fy mhen; 
'Mae yma fam! na, canu'n llon 
Wna hon pam wyla Gwen, 


O! mami, anwyl mami, 
Paham na Aw yn ol 
Î ganu “lwlibabi” 
Am gwasgu idd ei chol? 
ae yma fam! na, ni chaf fi 
Gan hon ond gwawd a sen; 
Mae yma Fam! na, nid yw hi, 
Byth yn cusanu Gwen. 


RHIF VI, 

DEUAWD—BRAWD A CHWAER 
Gi Hywel. 

Mageie, pam mae dei 

Yn! EN dros bd t 
Ai cofio'r dyddiau dedwydd 
Pan oeddem gyda'n gilydd, 

Sy'n gwneud dy wedd yn brudd! 


Maggie. 
Mae wylo fel anadlu, 
Yn;un a'm bywyd i, 
Oddiar y du ddiwrnod 
Ymgaeth fy mam i'r beddrod, 
A'rdydd y collais di. 


Iywel; 
O! paìd ag wylo Maggie 
Bydd lawen fel dy Írawd; 
Daw eto ddyddiau canu, 
Mae'r Nefoedd yn gofalu 
Am gysur plentyn tlawd, 


Maggie. 
Mae'r adar bach yn eanu, 


a Fel pe yn ceisio am 
dffyniuan. ganu hefyd, 


“aan orphwys ar addewid 
““Hen Feibl mawr fy mam.” 


Y Ddau. 


Mae eto ddyddiau hyfryd, 
Nid yn mhell: 

Fe ddaw ar ol yr adfyd 
Ddyddiau gwell. 


A chanwn a chanwn yn beraidd ein llet 
Mae plant y Tylotty dan ofal y nef, 


Ruir VII, 
CYDGAN, 
Os ydym yn amddifaid, 
Heb genym dad na mam, 
Mae gênym hoff. Warcheidwaid 
l'n cadw rhag pob cam; 
Rhwng muriau Tlotty'r Undeb 
Cawn wledd o hedd o hyd; 
Mae gofal heb diriondeb 
Yn well na gwg y byd, 


Rmrr VIII. 
UNAwD—Y Famdtth. 
A'r orsedd fy ngofal pryderus yr wyf 
Yn nghanol amddifaid yn Nhlotty y Plwyf. 
Mae cloch fy nyledswydd yn galw o hyd 
Am gadw'r anwyliaid yn hapus a chlyd, 


Mewn breuddwyd Eu nr blentyn dinam 
Yn fynych a glywaf yn gâlw ei íam; 

Bryd hyny, mi dybiaf fod adlais o'r Nef, 

Yn d'wedyd bydd dyner o hyd wrtho ef, 


Pwy wyr nad oes engyl yì dyfod bob cam 
O Wynfai weled anwylyd/ei fam, 

A dychwel drachefn i duweyd fel wyf íi 
Yn sychu brwd ddeigryn êi heilun bach hi, 


RHIF 1X. 
UNAWD—Gwilyn, 

Bu genyf fam a thad, 

A chartref bychan llon; 
A llawno bob mwynhad 

Yr oedd fy ieuanc fron; 
Ni ddeuai trallod heibio 

Im blino ar ei hynt; 
Llawenydd ac anwyldeb oedd. 

Im hamgylchynu gynt, 


Pan giliai plant y wiad 
Rhag ofn y “bwci bo,” | 
Ar dynerlin fy nhad 
Mi wnawn ei watwor o; 
A phan oíidiai'm calon 
lan bwys tybiedig gam, , 
Y balm i'w gwneud yn berffaith iach, 
Oedd cusan gan fy mam. 


Chwareuai oenig fach 
Ui champau gylch yty; 
A chanwn inau'nm iach 
Wrth chwareu gyda hi; 
Amddifad oedd yr oenig 
O dan fy ngofali; 
Ac heddyw fel yr oenig fach, 
Amddifad ydwyf íi. 


RuHr X. 
—DzuAwnp— Dwy OHWABR 
Myfanwy, 
Pale-mae'n cartref bach yn awr, 
Lle buom lawen gynt; 
Ni ehlywwn swn y dderwen fawr 
Yn ymladd gyda'r gwynt; 
Pa le mae'r plant fu yno 
I'n lloni ni ein dwy? 
A gawn eu gweled eto, | 
Â chwareu gyda hwy? | 


Ï 
Ï 


Olwen, | 
I ysgol fach y pentref draw, 
Mor llon y teithiem ni; 
A chân yr adar ar bob llaw, 
A blodau ar bob tu; i 
A hyfryd oedd ein hymdaith 
Ar hyd y droedffordd gul, 
Lle canwyd emyn ganwaith 
Wrth fynd i'r ysgol sul, 


Y Dbwy, 
Ond beddyw dysgwn ddeddfau moes, 
A gwersi addysg bur, 
A. fyddant ini trwy ein hoes 
Yn wellna pherlau'r tir; 
Mae'r Tlotty'n well na'r cartref 
Sy'n eiddo llawer un ; 
Mae yma hedd a thangnef, 
A pharchi Dduwa dyn. 


Run XI, 
UYDGAN, 
Ehedodd ein dyddiau dedwydd 
Fel buain wenoliaid o'r tir; 
O Iesu, anfon. lawenydd 
Fel gwenol yn ol cyn hir; 
Edrychwn dros geulan y beddrod 
Lle gwelsom en cysur yn myn'd; 


Edrychwn o'n hamgylch mewn gynded, 


gwelwn yr estron yn. jrynd, 
Mae awel yn cwyno o hyd 
Ar gangau yr yw; 
A ninau a ganwn yn nghyd 
Mae Tad yr amdditaid yn iyw. 


Ru XII. 
TRIAWD. 
Men. 

Gan hiraeth dwys a chyni, 
Fy nghalon sydd ar dori, 
A'm llygaid bach yn llyn ; 
Mae'r byd i gyd yn gwgu 
A chysur wedi cefnu 
Ar biant y Tyddyn Gwyn, 


Gwendolen, 
Aeth heibio adeg canu, 
Mae telyn faeh y teulu 
Yn fud dan frig yr yw, 
Ond melus boen yw cofìo 
Y gynes adeg hono 
Pan oedd fy mam yn fyw, 


Gomer, 
Wyf heddyw yn amddifad, 
Yn wrthrych cydymdeimlad, 
,A rhos fy ngruddiau'n wyw; 
Daeth pruddder yn lle'r gwenau 
Fu'n chwareu ar fy ngruddiau 
Pan oedd fy nhad yn fyw, 


y Tri. 
Yn nghanol ein gofidiau, 
Dyngarwch sych ein dagrau 
A'i thyner gadach gwyn, 
A chysur goruwch eisiau 
Wrth fwrdd yn llawn heb foethau 
Gawn rhwng y muriau hyn; 
Ond erys ein. serchiadau 
Fel iorwg am hen furiau 
Y bwthyn ar y bryn. 


hmi XiII, 
UNAWD—MPlentyn y JMeddwytt. 


Ar ol fy anwylîfam yr wyf 
Yn nhloty'r Plwyf yncwyno; 


Ni ehaf yn agos nac yn mhell, 
Ymgeledd gwell na hono; 
Hi roddodd gusan ar fy ngrudd 
Pan oedd yn brudd a gwelw; 
Ac hedeg. wnaeth i arall wlad 

Pan oedd fy nhad yn Ieddw, 


Trwy loewon ddagrau'm calon gu, 
Mi welais ddu ddiwrnod, 

A'r unig um» wrandawai'm cwyn, 
Yn cael ei dwyn i'r beddrod; 

Mi welais hawddfyd teg yn ffoi, 
A'r byd yn troi'n fy erbyn; 

A theimlais bicell lem sarhad 
Am fod fy nhad yn íeddwyn. 


Aeth seren der yr aelwyd dlos 
Dan gwmwl nosi huno; 
Ac ni ddaeth llewyrch gwyneb haul, 
I lawen ail oleuo; 
Mi welais stormydd yn crynhoi, 
A'm llwyr amdoi mewn dychryn ; 
Ac aeth fy nghartref bach ar frys 
I borthi blys y meddwyn, * 


humyr XIV. 
PEDRAWD— Gwarcheidwaid 


Dyngarwch a'n geilw yn nghyd 
I noddi amddifaid y byd, 
A ninau atebwn yr alwad o hyd, 


Mae teimlad o nefol fwynhad 
Yn mronau gwarcheidwaid y wlad, 
Wrth noddi y plentyn heb fam ac heb dad, 


Mae'r bychan amddifad yn frawd 
I feibion anrhydedd a flawd, 
A phlentyn y nefoedd yw'r plentyn tylawd, 


Yn nhloty yr Undeb yn awr, 
Ein goïal a'n gwaith sydd yn fawr, 
A. Duw ar ein hymdrech yn edrych i lawr, 


Dewch blant y Tyloty yn As 
Mae'n gofal am danoch i gyd, 
Am hyny diolchweb, a chanwch o hyd, 


RHIF XV, 
Y GynDGAN ORPHENOL— Molawd Dyngarwch. 


O molwn ddyngarwch yn uchel ein llef 
Hyn yw ein dyledswydd i gyd, 
Hon ydyw y dduwies anfonodd y Nef 
I noddi amddifaid y byd: 
Pan guddiwyd ein cysur dan gwrlid y bedd, 
A ninau a'n llygaid yn ili; 
Sisialodd dyngarwch mewn geiriau o hedd, 
Fod cartref a nodded i ni. 
BR YNFAP, 


Edn £n Y 
Y MA 




















* 
& 
E 
i Î. 
* | 
am sŵ 
* 
* ” 
' î 
a i z & 
—_ - y 
7 
£ ì 
o ì 
“ ì 
& 
E ŷ 1 d * 
ê 
[ 
y ? * 
â ' 
* 
? 
T 
: i 
£^ Ce fad hoh 
ev ì — 0 : ; Z ; 
; - Er y bd ms 4 bye Ee eo : eu. UR ; 
gadd, gpesiu Ur a a mr Z a 
1 e a a ——— - U Fai o. _ E 
ty 
i 
4 
7 
“ 
co Ŷ a ————— 
4 
i 
TŶ 
8 _ 
NR . 
GWN yc dennyn Tb GWYB, WY» FYR Y Fy ceg 
L 
Î 


gr 





y 


